


ICONS OF WALES 





EICONAU CYMRU 


SCULFA ING 


AE Als TORY OF WALES 





Icons of Wales is an Open University booklet that 
complements the major BBC Cymru Wales television 
series The Story of Wales, and the BBC Radio Wales 
series Histories of Wales, which have been produced 
in partnership with The Open University. It provides 

a further opportunity to consider how the history of 
Wales has been constructed. 

A map showing the places mentioned can be found on 
the back of this booklet. 


You can find out more by visiting 


How do we understand the history of a people or of a nation? 
This question regularly confronts not only professional scholars 
writing history books, but also educators deciding what will be 
taught in schools, politicians seeking to draw lessons for the 
future from recent times, and broadcasters aiming to convey 

a complex past in a finite number of time-limited episodes. 
Answers to it must identify issues of definition, timescale 

and direction: how the people concerned are identifiable and 
distinctive, when the nation’s history started, and whether the 
nation is progressing or in decline. Resolving these topics is only 
ever provisional, for a specific moment in time, and is liable to 
be overturned and rendered irrelevant later on. What we glean 
from the study of history is not so much a set of ‘facts’, ora 
package of ‘correct’ meanings that may be distilled by those 


Images: The Welsh Historical Sculptures, Cardiff City Hall 





with the appropriate skill set, as an inquisitive and inquiring 
mind, an instinct to pose the questions we must always ask of 
the past. 

In this booklet we examine the history of the people of Wales 
through a single lens: the decision that was made, on the eve 
of the First World War, to try to represent physically the Welsh 
past through eleven statues in Serraveza marble, situated in the 
finest Welsh public building of the era, and in what was then 
Wales’s newest and largest city. The Welsh Historical Sculpture 
in Cardiff’s City Hall was a self-conscious statement by some of 
the most powerful figures in Welsh public life to define Wales’s 
past, present, and future. This act of what we would today call 
‘public history’ involved making choices: about which subjects 
to include and exclude, which themes to highlight, and how best 
to encapsulate those themes in the form of ‘ten great men’ and 
‘one great woman’. 

The results are a representation both of Wales’s history 
and of Welsh society at that time. The choices made then 
are unlikely to be the choices we would make now, and this 
can help explain how Welsh society and the understanding of 
Wales’s past has altered over the last hundred years. To the 
Welsh Outlook magazine, when the sculptures were unveiled 
in 1916, in the middle of the war against Germany, the statues 
were ‘a great treasure’, representing ‘both historically and 
spiritually the life of the Welsh people, whose spirit is the same 
to-day, yesterday, and for ever - the spirit of freedom, hatred of 
intolerance, and a power to see beauty even through pain and 
suffering’. Read on... you may agree. 


SERFLUNIU HANES © 


(MRKU 





Mae Eiconau Cymru yn llyfryn gan y Brifysgol Agored 
sy'n ategu'r gyfres deledu fawr The Story of Wales 
gan BBC Cymru Wales a'r gyfres radio Histories of 
Wales gan BBC Radio Wales, a gynhyrchwyd mewn 
partneriaeth â'r Brifysgol Agored. Mae'n darparu cyfle 


pellach i ystyried sut y lluniwyd hanes Cymru. 
Gellir gweld map ar gefn y llyfryn hwn sy'n dangos y 
lleoedd a grybwyllir. 


Gallwch ddysgu mwy drwy fynd i 


Sut ydym yn deall hanes pobl neu genedl? Yn ogystal â bod yn 
fater i'w ystyried gan ysgolheigion proffesiynol sy'n ysgrifennu 
llyfrau hanes, caiff y cwestiwn hwn ei ystyried gan addysgwyr 
wrth benderfynu ar faes llafur ysgolion, gan wleidyddion sydd 
am ddysgu gwersi at y dyfodol o'r cyfnod diweddar, a chan 
ddarlledwyr sy'n ceisio cyfleu gorffennol cymhleth mewn 
nifer cyfyngedig o benawdau o fewn amser penodol. Rhaid i'w 
atebion nodi materion o ran diffiniad, amserlen a chyfeiriad: 
sut y gellir adnabod y bobl dan sylw a beth sy'n eu gwneud yn 
arbennig, pryd y dechreuodd hanes y genedl, a ph'un a yw'r 
genedl ar gynnydd neu ar drai. Dim ond dros dro y gellir byth 
ateb y cwestiynau hyn, ar gyfer adeg benodol mewn amser, 

ac mae'n bosibl y cânt eu disodli neu eu hysgubo i ebargofiant 
maes o law. Yn hytrach na chyfres o ‘ffeithiau’ neu becyn o 
ystyron ‘cywir’ y gellir eu canfod gan y sawl sy'n meddu ar y 
sgiliau priodol, yr hyn a gawn drwy astudio hanes yw meddwl 


Delweddau: Cerfluniau Hanesyddol Cymru, Neuadd y Ddinas, Caerdydd 





chwilfrydig ac ymchwilgar, a greddf i ofyn y cwestiynau y dylid 
bob amser eu gofyn am y gorffennol. 

Yn y llyfryn hwn rydym yn archwilio hanes y Cymry ar sail 
y penderfyniad a wnaed, ar drothwy'r Rhyfel Byd Cyntaf, i 
geisio cynrychioli gorffennol Cymru mewn 11 o gerfluniau 
marmor Serraveza, a leolwyd yn adeilad cyhoeddus Cymreig 
mwyaf ysblennydd yr oes, yn y ddinas fwyaf newydd a mwyaf 
ei maint yng Nghymru. Roedd Cerfluniau Hanesyddol Cymru yn 
Neuadd y Ddinas, Caerdydd yn ddatganiad hunanymwybodol gan 
rai o bobl rymusaf bywyd cyhoeddus Cymru er mwyn diffinio 
gorffennol, presennol a dyfodol y genedl. Roedd y weithred hon 
o'r hyn a elwir bellach yn “hanes cyhoeddus' yn golygu gwneud 
dewisiadau: ynglŷn â phwy i'w cynnwys neu beidio â'u cynnwys, 
pa themâu i'w hamlygu, a'r ffordd orau o grynhoi'r themâu 
hynny ar ffurf “deg gŵr o fri’ ac “un fenyw o fri’. 

Mae'r canlyniadau yn cynrychioli hanes Cymru a'r gymdeithas 
Gymreig ar y pryd. Mae'n annhebygol y byddem yn dewis yr un 
bobl pe bai'r cerfluniau'n cael eu codi heddiw, a gall hyn helpu 
i egluro sut y mae'r gymdeithas Gymreig a'r ddealltwriaeth o 
orffennol Cymru wedi newid dros y ganrif ddiwethaf. Ym marn y 
cylchgrawn Welsh Outlook, pan ddadorchuddiwyd y cerfluniau yn 
1916, ar anterth y rhyfel yn erbyn yr Almaen, roedd y cerfluniau 
yn drysor gwerthfawr, a oedd yn cynrychioli “both historically 
and spiritually the life of the Welsh people, whose spirit is the 
same to-day, yesterday, and for ever - the spirit of freedom, 
hatred of intolerance, and a power to see beauty even through 
pain and suffering'. Darllenwch fwy... mae'n bosibl y byddwch 
yn cytuno. 


‘Oe WE 


- 


By the beginning of the twentieth 
century Cardiff was, by some distance, 
Wales's largest town. With over 
164,000 residents it had outstripped 
Swansea (95,000), Merthyr Tydfil 
(69,000), and Newport (67,000), 

all of which had been bigger than 
Cardiff within living memory. Wales, 
as a stateless nation, had no official 
capital, but the geographical and 
historic claims of Aberystwyth 

(home of the National Library of 
Wales), Caernarfon (site of the 1911 
Investiture of the Prince of Wales), 
and Machynlleth (location of the 
parliaments of Owain Glyndŵr), 
alongside those of the prosperous 
ports of Swansea and Cardiff, had all 
been advanced. 

In 1905 Cardiff obtained city status, 
which some held to be recognition of 
its suitability as the Welsh capital. That did not 
happen until 1955, but in 1906 City Hall was 
opened, located within the elegant Cathays 
Park. By 1910, the suggestion had been made 
that City Hall was an appropriate home for a 
Welsh ‘Valhalla’: a term derived from Norse 
mythology, denoting a palace for dead heroes, 
and a reference to the ninety-six statues then 
lining Berlin’s Siegesallee, and to ‘halls of 
fame’ in Regensburg and Munich. 

The idea received a muted welcome. For 
some, Cardiff’s geographical location and 
evident cosmopolitanism compromised its 
suitability as a venue. Others were resentful of 
the city’s nouveaux riches and naked ambition. 
One argument was that ‘the racial differences 
between North and South Wales are so 
great’ as to rule out having a single ‘national 
monument’ anywhere. 

Undeterred, the coal owner D. A. Thomas 
agreed to finance ten statues of ‘men eminent 


in the history of Wales’. The Western Mail, self- 


proclaimed ‘national newspaper of Wales’, ran 


Images left to right: Cardiff City Hall; statue of David Lloyd George, Cardiff; The Rt. Hon. Lloyd George, Prime Minister, Unveiling the National 


H HISTORICAL SCULPT U 





a competition inviting the public to nominate 
their choice of subjects. Candidates had to 
have died before the beginning of the reign of 
Queen Victoria (1837). 

In 1913 a panel of adjudicators made the 
final decisions, adding an eleventh statue 
to the list a year later. By the time the 
statues were ready in October 1916, Britain 
was at war, and the Classical neutrality of a 
‘Pantheon’ was preferred to the Germanic 
associations of a ‘Valhalla’. Thomas had been 
ennobled as Baron Rhondda of Llanwern, and 
David Lloyd George, then Secretary of State for 
War but only weeks away from becoming Prime 
Minister, performed the unveiling. In thanking 
Thomas for his gift, Cardiff City Council neatly 
captured the mood of the time, claiming that 
the ‘imposing statues, representative as they 
are of the genius, scholarship, culture, martial 
Spirit, and religious enthusiasm of a gallant 
race, will ever bear tribute to the part which 
Wales has borne in the civilizing and elevating 
influences of the Empire’. So who was chosen? 


Statuary at Cardiff by Margaret Lindsay Williams (1888-1960) 


CERFLUNIAU HANESYDDOL CYMRU 





Caerdydd oedd tref fwyaf Cymru, o bell ffordd, erbyn dechrau’r 
ugeinfed ganrif. Gyda thros 164,000 o drigolion roedd wedi 
tyfu’n fwy nag Abertawe (95,000), Merthyr Tudful (69,000) a 
Chasnewydd (67,000), a fu oll yn fwy o faint na Chaerdydd o 
fewn cof. Fel cenedl ddi-wladwriaeth, nid oedd gan Gymru 
brifddinas swyddogol, ond yn sgîl eu honiadau daearyddol 

a hanesyddol awgrymwyd Aberystwyth (cartref Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru), Caernarfon (lle yr arwisgwyd Tywysog 
Cymru yn 1911) a Machynlleth (lleoliad seneddau Owain 
Glyndŵr) 

yn ogystal â 
phorthladdoedd 
ffyniannus 
Abertawe a 
Chaerdydd. 

Rhoddwyd 
statws dinas i 
Gaerdydd yn 
1905, ac roedd 
rhai o’r farn 
bod hyn yn 
gydnabyddiaeth 
ei bod yn addas 
fel prifddinas 
Cymru. Ni 
ddigwyddodd 
hynny tan 1955, 
ond agorwyd 
Neuadd y Ddinas 
yn 1906, yn 
lleoliad cain 
Parc Cathays. 
Erbyn 1910, awgrymwyd bod Neuadd y Ddinas yn eriei priodol 
ar gyfer ‘Valhalla’ Cymreig: mae Valhalla yn air sy’n deillio o 
fytholeg Lychlynnaidd sy’n golygu palas ar gyfer arwyr meirw, a 
chyfeiriad at y 96 o gerfluniau ar hyd Siegesallee ym Merlin, a’r 
orielau o enwogion yn Regensburg a Munich. 

Nid oedd fawr o frwdfrydedd dros y syniad. Yn nhyb rhai, 
roedd lleoliad daearyddol Caerdydd a’i gosmopolitaniaeth 
amlwg yn golygu nad oedd yn lleoliad addas. Roedd eraill 
yn teimlo’n ddig tuag at newydd gyfoethogion y ddinas a’u 
huchelgais powld. Un o'r dadleuon oedd nad oedd yn bosibl cael 
un gofeb genedlaethol yn un man oherwydd y gwahaniaethau 
hiliol mawr rhwng y Gogledd a'r De. 


P ma Su 
LIN o ”- i ; ‘Valhalla’ sydd 





NF 
i u di Fak dh dak irh = Au wr lle ae "wf Fi y Twr 7 


Er hynny, cytunodd y glofeistr D. A. Thomas i dalu am 10 
cerflun o enwogion hanes Cymru. Cynhaliodd y Western Mail, sef 
papur cenedlaethol honedig Cymru, gystadleuaeth yn gwahodd 
y cyhoedd i enwebu ei ddewisiadau. Roedd yn rhaid i’r sawl a 
ystyriwyd fod wedi marw cyn dechrau teyrnasiad y Frenhines 
Fictoria (1837). 

Gwnaethpwyd y penderfyniadau terfynol gan banel o 
feirniaid yn 1913, gan ychwanegu’r unfed cerflun ar ddeg at y 
rhestr flwyddyn yn ddiweddarach. Erbyn i’r cerfluniau gael eu 
dadorchuddio 
ym mis Hydref 
1916 roedd y 
Rhyfel Mawr 
ar ei hanterth, 
felly er mwyn 
adlewyrchu 
niwtraliaeth 
y byd clasurol 
penderfynwyd 
cyfeirio at 
yr oriel fel 
‘Pantheon’ yn 
hytrach na fel 


LP 


E â chysylltiadau 
Almaenig. 
Urddwyd 
Thomas yn 
Farwn Rhondda 
o Lanwern, a 
dadorchuddiwyd 
y cerfluniau 

gan David Lloyd — sef yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ryfel 
bryd hynny ond a fyddai'n cymryd yr awenau fel Prif Weinidog 
o fewn ychydig wythnosau. Wrth ddiolch i Thomas am ei rodd, 
crisialodd Cyngor Dinas Caerdydd ysbryd yr oes gan honni bod 
yr “imposing statues, representative as they are of the genius, 
scholarship, culture, martial spirit, and religious enthusiasm of a 
gallant race, will ever bear tribute to the part which Wales has 
borne in the civilizing and elevating influences of the Empire’. 
Felly pwy a ddewiswyd? 


Delweddau o'r chwith i'r dde: Neuadd y Ddinas, Caerdydd; cerflun o David Lloyd George, Caerdydd; Y Gwir Anrhydeddus Lloyd George, y Prif 
Weinidog, yn dadorchuddio'r cerfluniau cenedlaethol yng Nghaerdydd gan Margaret Lindsay Williams (1888-1960) 


SAINT DAVID AND GERALD OF WALES 





The earliest subjects are Saint David (Dewi 
Sant), patron saint of Wales, and Giraldus 
Cambrensis, usually known as ‘Gerald of 
‘ Wales’. Separated in time by five centuries 
(David died no later than 601, Gerald was born 
c.1146), they are united by their associations 
with Christianity and with Pembrokeshire. In 
the scheme of the Welsh Historical 
N a à Sculpture, David was held to 
represent ‘early Christianity and 
national unity’, Gerald “culture 
and patriotism'. 

David would still be a strong 
candidate for heroic status in 
today's Wales, but relatively little 
is Known about his life. Since the 
eighteenth century his saint's day 
(1 March) has been celebrated, 
although it is not Known whether 
that relates to his birth or death. 
The historic legend that, when he 
preached at Llanddewi Brefi, the 

ground rose beneath him so that 
he could be heard and seen by all 
around, is understandably regarded 
with scepticism in a secular age. 
Bones discovered at his cathedral in 
_ _ the nineteenth century, believed to 
be those of David himself, have been 
j carbon dated to at least six centuries 
after his death. Many of the stories that 





surround David date from a biography 
written in the late eleventh century at 
~ atime of great political turbulence. Its 
J account of David's conception - that his 
mother was a nun raped by his father, 
the King of Ceredigion - tends not to be 
recounted in school assemblies. 

Gerald was born in Manorbier Castle, 
but reputedly preferred building 
sandchurches to sandcastles on the 
nearby beach! His uncle was the Bishop 

of St David’s, and Gerald expected to 
succeed him, only to be disappointed 











by Henry Il. Henry did take Gerald on as his 
clerk, giving him the opportunity to write 
detailed narratives observing political events 
and social customs in the British Isles. A further 
bid for the Archbishopric of St David also 
failed: Gerald mobilised patriotic sentiment, 
but in doing so aggravated English suspicion 
that he was too closely associated with 
powerful Welsh interests. His greatest legacy 
remains his writings. 

Few statues of Welsh religious leaders have 
been erected since 1916. In the twenty-first 
century only nine per cent of Welsh people 
attend a place of worship, below the figure 
for England. Sociologists have argued that 
spectator sports now play a role in society 
comparable with that of religion in the past. If 
that is so, then we may identify secular shrines 
in Wales's boxing capital, Merthyr Tydfil, where 
statues of pugilists (Eddie Thomas, Howard 
Winstone, Johnny Owen) _ syaira. 
just outnumber those ağ 
of industrialists, and 
in Cardiff, where 
Wales and British 
Lion scrum half, 
Gareth Edwards (born 
1947), now stands in a 
bronze - in the „45 
St David’s ma 
shopping 
centre. 












Images left to right: statue of Saint David, Cardiff; statue of Howard Winstone, Merthyr Tydfil; statue of Gareth Edwards, Cardiff; statue of Gerald of 


Wales, Cardiff 


DEWI SANT A GERALLT GYMRO 





Yr enwogion cynharaf yw Dewi Sant, nawdd 
sant Cymru, a Giraldus Cambrensis, sef “Gerallt 
Gymro'. Er bod pum canrif yn eu gwahanu 

(bu farw Dewi erbyn 601, a ganed Gerallt tua 
1146), mae eu cysylltiadau â Christnogaeth 

a Sir Benfro yn gyffredin i'r ddau. O ran 
Cerfluniau Hanesyddol Cymru, tybiwyd bod 
Dewi yn cynrychioli “Cristnogaeth gynnar 

ac undod cenedlaethoU a bod Gerallt yn 
cynrychioli “diwylliant a gwladgarwch'. 

Byddai Dewi yn ymgeisydd cryf o hyd ar 
gyfer statws arwrol yn y Gymru gyfoes, ond 
ychydig iawn a wyddom am ei fywyd. Dathlwyd 
ei ddydd Gŵyl (1 Mawrth) ers y ddeunawfed 
ganrif, er na wyddys a yw'r dyddiad hwn yn 
ymwneud â'i enedigaeth neu ei farwolaeth. Yn 
ôl ei fuchedd, cododd y ddaear o dan ei draed 

__ wrth iddo bregethu yn 
Few Llanddewi Brefi er 
++ mwyn i bawb allu ei 
| glywed a'i weld, ond 
wrth gwrs tueddir i 
$ amau hynny mewn 
— Oes seciwlar. 
i Yn ôl profion 
dyddio carbon, 
roedd yr esgyrn 
f a ddarganfuwyd 
5 yn ei eglwys 
gadeiriol yn 
y bedwaredd 
A ganrif ar 
bymtheg, y 
tybiwyd mai 
esgyrn Dewi ei 
hun oeddent, 
yn dod o 
gyfnod o 
leiaf chwe 
chanrif 
Mm ar ôl ei 























farwolaeth. Mae llawer o'r straeon sy'n Wr ua: 
ymwneud â Dewi yn deillio o'i fuchedd a 

ysgrifennwyd ddiwedd yr unfed ganrif ar ddeg 

mewn cyfnod o gynnwrf gwleidyddol mawr. 7 
Tueddir i beidio ailadrodd y stori am genhedliad , 
Dewi - sef i'w fam a oedd yn lleian gael ei 
threisio gan ei dad, Brenin Ceredigion - mewn 
gwasanaethau ysgol. 

Ganed Gerallt yng Nghastell Maenorbŷr, 
ond yn ôl y sôn roedd yn well ganddo godi 
eglwysi tywod na chestyll tywod ar y 
traeth cyfagos! Roedd Esgob Tyddewi yn 
ewyrth iddo a'r disgwyl oedd y byddai 
Gerallt yn ei olynu, ond fe'i siomwyd 
gan Frenin Harri'r Ail. Cyflogwyd Gerallt 
fel clerc gan Harri, gan roi'r cyfle iddo 
ysgrifennu teithlyfrau manwl yn arsylwi 
ar ddigwyddiadau gwleidyddol ac 
arferion cymdeithasol Ynysoedd Prydain. 
Methodd cais arall am Archesgobaeth 
Tyddewi hefyd: ysgogodd Gerallt ymdeimlad 
gwladgarol, ond wrth wneud hynny cododd 
amheuon ymhlith y Saeson fod cysylltiad rhy 
agos rhyngddo a buddiannau Cymreig grymus. 
Mae Gerallt yn fwyaf enwog oherwydd ei waith 
llenyddol. 

Prin iawn yw'r cerfluniau a godwyd o 
arweinwyr crefyddol Cymru ers 1916. Yn yr 
unfed ganrif ar hugain, dim ond naw y cant o 
bobl Cymru sy'n mynd i addoldy, sy'n is na'r 
ffigur ar gyfer Lloegr. Mae cymdeithasegwyr 
wedi dadlau bod gwylio chwaraeon bellach 
yn cyflawni rôl gymdeithasol y gellir ei 
chymharu â chrefydd yn y gorffennol. Os 
felly, gallwn nodi cysegrfeydd seciwlar ym 
Merthyr Tudful, prifddinas paffio Cymru, 
lle ceir mwy o gerfluniau o baffwyr (Eddie 
Thomas, Howard Winstone a Johnny Owen) a3 4 
nag o ddiwydianwyr, ac yng Nghaerdydd, lle — 
saif cerflun efydd o Gareth Edwards, mewnwr 
Cymru a'r Llewod (a aned yn 1947) - yng 
nghanolfan siopa Dewi Sant. 







a. 





Delweddau o’r chwith i’r dde: cerflun o Dewi Sant, Caerdydd; cerflun o Howard Winstone, Merthyr Tudful; cerflun o Gareth Edwards, Caerdydd; 


cerflun o Gerallt Gymro, Caerdydd 


HYWEL DDA AND. 


Welsh identity and a source of 
national legitimacy long after 





Spirituality is replaced by the 
blessings and temptations 


of political power when we 
examine our next two figures: 
Hywel Dda (“Howell the 
Good’), King in (not of) Wales 
in the first half of the tenth 
century, and Llywelyn ap 
Gruffudd, Prince of Wales, 
whose death in 1282 marked 
the end of any Welsh 


Hywel’s death (949/50). 
Hywel neither ruled all 
of Wales nor was he entirely 
independent of the English 
... crown. Like other 
~~» Welsh princes and 
. rulers, he was 
< ,. regularly called 
a p upon to submit to 


independence of English A= _ saxon rulers, and 
rule, also known as y, “a | 2'.. wisely maintained 
“Llywelyn ein Llyw cordial 
Olaf’ (‘Llywelyn our relations to 
Last Prince'). .. maintain 
Hywel’s i | and better 
power base was | his own 
Deheubarth in + position. 


but he extended 
his control over 
the kingdom of 
Gwynedd and 
other parts of 
Wales in the 
940s, and may 
have minted his 
own coinage. 
Hywel’s greatest 
legacy was his 
codification of 
Welsh laws, only 
fully superseded 
by English law 

in the sixteenth 
century. Although 
his legal code was 
not as coherent or 
comprehensive as 
has sometimes 
been claimed, 

it remained a 
touchstone of 


south-west Wales, / 





Llywelyn, three hundred 
years later, followed Hywel 
in engineering a situation, if 
only temporarily, in which he 
held sway over much of Welsh 
territory. Through a mixture 
of military conguest and 
political persuasion he gained 
recognition as Prince of 
Wales, not only by his fellow 
Welsh lords, but also (in 1267) 
by Henry lll of England. 

But Llywelyn's authority 
in the Welsh march (covering 
south-east Wales and 
much of the borderlands 
with England) was never 
uncontested, and his brothers 
intrigued against him. A new 
king, Edward I, reduced his 
power in 1277. Five years 
later, Llywelyn was killed in 
battle at Cilmeri near Builth. 
Within a year any vestiges 
of Welsh independence had 
been extinguished, and the 
next Prince of Wales was the 
Caernarfon-born son of the 
English king, later Edward ll. 





Cultural historian Peter 
Lord has claimed that Henry 
Pegram's statue of Llywelyn 
has had “the greatest impact 
on public consciousness' of all 
those in the Welsh Pantheon, 
the figure's clenched fist 
imitated by the young 
campaigners of Cymdeithas 
yr laith Gymraeg, the Welsh 
Language Society. 

The public ballot of 1913 
revealed that Llywelyn's 
grandfather, Llywelyn ap 
Iorwerth, commonly known 
as “Llywelyn the Great', 
who had also sought to unite 
Wales, had been a more 
popular choice. However, the 
adjudicators decided that 
they only needed one prince 
of Gwynedd, and plumped for 
the one who, dying in battle 
rather than in bed, best 
suited their chosen theme of 
‘heroism and sacrifice’. 


Images left to right: statue of Hywel Dda, Cardiff; Caernarfon Castle; statue of Llywelyn ap Gruffudd, Cardiff; poster by Cymdeithas yr laith Gymraeg 


HYWEL DDA A LLYWELYN AP GRUFFUDD 


Bendithion a themtasiwn 

grym gwleidyddol yn hytrach 

na bywyd ysbrydol sy'n cael 

sylw wrth i ni ystyried y 

ddau arwr nesaf: Hywel Dda 

(Hywel ap Cadell), Brenin 

yng Nghymru (yn 

hytrach na Brenin 
Cymru) yn hanner 
cyntaf y ddegfed 
ganrif, a Llywelyn 
ap Gruffudd, 

















Tywysog Cymru, a elwir hefyd 


yn “Llywelyn ein Llyw Olaf’ am 


i'w farwolaeth yn 1282 nodi 
diwedd annibyniaeth Cymru. 
Roedd Hywel yn perthyn 
i linach y Deheubarth yn y 
de-orllewin, ond ehangodd 
ei reolaeth dros deyrnas 
Gwynedd a rhannau eraill 
o Gymru yn y 940au, ac 
mae'n bosibl iddo fathu ei 
arian ei hun. Mae Hywel yn 
fwyaf enwog am godeiddio 
cyfreithiau Cymru, a 
ddisodlwyd yn llawn gan 
gyfraith Lloegr yn yr unfed 
ganrif ar bymtheg. Er nad 
oedd ei gyfreithiau mor 
gydlynol na chynhwysfawr 
ag a honnwyd ar adegau, 
roeddent yn parhau yn rhan 
allweddol o hunaniaeth 
Cymru ac yn dystiolaeth bod 
Cymru yn genedl go iawn 
ymhell wedi marwolaeth 
Hywel (949/50). 
Nid oedd Hywel yn 
frenin ar Gymru gyfan ac 
nid oedd ychwaith yn gwbl 
annibynnol ar goron 
Lloegr. Fel tywysogion 
a llywodraethwyr eraill 
Cymru, bu'n rhaid 
iddo dalu gwrogaeth 
yn rheolaidd i 
lywodraethwyr y 
Sacsoniaid, ac roedd 
MP yn ddigon doeth i 
gynnal cydberthnasau 
da er mwyn cadw ac 
atgyfnerthu ei safle ei 
hun. 
Dri chan mlynedd 
yn ddiweddarach, 


olynwyd Hywel gan Llywelyn 
a lwyddodd i ymestyn ei rym, 
dros dro, dros rannau helaeth 
o Gymru. Drwy gyfuniad o 
goncwest filwrol a pherswâd 
gwleidyddol cafodd ei 
gydnabod yn Dywysog Cymru, 
gan Frenin Lloegr Harri'r 
Trydydd (yn 1267), yn ogystal 
â chan arglwyddi Cymru. 

Ond nid oedd gan Llywelyn 
awdurdod llwyr yn y Gororau 
(sef de-ddwyrain Cymru ac 
ardal y ffin â Lloegr), a bu 
ei frodyr yn cynllwynio yn ei 
erbyn. Lleihawyd ei rym gan 
frenin newydd Lloegr, Edward 
y Cyntaf, yn 1277. Bum 
mlynedd yn ddiweddarach, 
lladdwyd Llywelyn mewn 
brwydr yng Nghilmeri ger 
Llanfair-ym-Muallt. O fewn 
blwyddyn diffoddwyd fflam 
annibyniaeth Cymru, a mab 
brenin Lloegr a aned yng 
Nghaernarfon, sef Edward yr 
Ail yn ddiweddarach, oedd 
tywysog nesaf Cymru. 


O blith oriel enwogion 
Cymru, honnodd yr hanesydd 
diwylliannol Peter Lord mai'r 
cerflun o Llywelyn gan Henry 
Pegram gafodd yr effaith 
fwyaf ar ymwybyddiaeth y 
cyhoedd. Dynwaredwyd y 
cerflun gyda'i ddwrn caead 
gan ymgyrchwyr ifanc 
Cymdeithas yr laith Gymraeg. 

Datgelodd y bleidlais 
gyhoeddus yn 1913 fod tad-cu 
Llywelyn ap Gruffudd, sef 
Llywelyn ap lorwerth, a elwir 
yn gyffredin yn Llywelyn Fawr, 
a geisiodd uno Cymru hefyd, 
yn ddewis mwy poblogaidd. 
Fodd bynnag, penderfynodd 
y beirniaid mai dim ond un 
tywysog Gwynedd oedd ei 
angen, ac roedd yr un a fu 
farw mewn brwydr yn hytrach 
nag yn ei wely yn fwy addas 
ar gyfer eu dewis thema o 
“arwriaeth ac aberth'. 





Delweddau o'r chwith i'r dde: cerflun o Hywel Dda, Caerdydd; Castell Caernarfon; cerflun o Llywelyn ap Gruffudd, Caerdydd; poster gan Gymdeithas 


yr laith Gymraeg 


HENRY VII AND BISHOP WILLIAM MORGAN 





Spanning the Tudor century are Harri Tewdwr (Henry VII of 
England) and Bishop William Morgan. In the public ballot Henry 
had come in twenty-second place, but as he was often seen as 
the first Welshman to ascend the English throne (neither Edward 
Il nor the Monmouth-born Henry V had sufficient credibility 

in this respect), siring a dynasty that established England’s 
greatness, his inclusion in the Cardiff ‘hall of fame’ was 
unsurprising. 

Born in Pembroke Castle in 1457, Henry spent his childhood 
and adolescence in South Wales, before he was forced to flee 
to Brittany when the Yorkist king, Edward IV, retook the throne 
from the Lancastrian, Henry VI. By the early 1480s, Henry 
was perhaps the most credible Lancastrian heir. In August 
1485 he landed in Pembrokeshire, marched across Wales into 
England and defeated Richard Ill at Bosworth Field. Welsh bards 
celebrated Henry’s ascent to the English throne as a restoration 
of the supremacy of the Welsh after centuries of subjugation, 
but this was wishful thinking. Henry reigned until 1509, but 
neither he, nor any of the Tudor monarchs who followed, set 
foot in Wales again. 

Henry VIII presided over what became known as the ‘Acts 
of Union’ between England and Wales. These abolished the old 
distinction between the Principality and the March, extended 
English law to all of Wales, imposed the county system of local 
government and judicial administration, and gave the Welsh 
people parliamentary representation at Westminster. 

Following the Henrician Reformation, it was recognised that 
enabling the Welsh to read the scriptures in their own language 
was an important guarantee of their fidelity. This explains the 
importance of William Morgan, who was born near Penmachno 





in 1544/45. While vicar of Llanrhaeadr-ym-Mochnant, he was 
responsible for completing the translation of the Bible into 
Welsh. 

This undertaking, more than any other, ensured that the 
Welsh language had a reasonable chance of survival over 
the centuries that followed. Morgan’s Bible established the 
authority of Welsh as a written language, 
ensured that a widely available and 
much-praised text would circulate 
for generations to come, and a 
was followed up by a successful 5 
new translation of the Book $ 
of Common Prayer in 1599. 

Morgan went on to be 
appointed Bishop of first 
Llandaff and later St © © 
Asaph, dying there wN | 
in 1604, but it =N 
was his literary 
accomplishments 
that ensured his 
estimable place in Welsh 
historic memory. 

Since 1916 only one 
royal statue has been 
erected in Wales: that ; 
of Edward, Prince of FL 
Wales, who later y 
became Edward =f 
VIII, and then F 
Duke of Windsor. | | 
Edward was 
also Chancellor 
of the University 
of Wales, and 
in that capacity 
his statue stands 
near the seafront 
in Aberystwyth. 

It has endured as 
chequered a history 
as its subject, being 
decapitated in 
1976. 
















Images left to right: Pembroke Castle; statue of Henry VII, Cardiff; statue of Bishop William Morgan, Cardiff; Welsh Bible, 1588 


HARRI'R SEITHFED 4k ESGOB WILLIAM MORGAN 





Mae Harri Tewdwr (Harri’r Seithfed, Brenin Lloegr) ac Esgob 
William Morgan yn rhychwantu canrif y Tuduriaid. Roedd Harri 
wedi cyrraedd rhif 22 yn y bleidlais gyhoeddus, ond gan ei fod 
yn cael ei ystyried yn aml fel y Cymro cyntaf i fod yn Frenin 
Lloegr (nid oedd gan Edward yr Ail na Harri’r Pumed, a aned 
yn Nhrefynwy, ddigon o hygrededd yn hyn o beth), a chan iddo 
sefydlu llinach a sefydlodd fawredd Lloegr, nid yw’n syndod iddo 
gael ei gynnwys yn yr ‘oriel o enwogion’ 
yng Nghaerdydd. 
Fe'i ganed yng Nghastell Penfro yn 
_ 1457, a threuliodd Harri ei blentyndod 
_. a'i lencyndod yn ne Cymru, nes iddo 
_ gael ei orfodi i ffoi i Lydaw pan 
“. gipiodd y brenin lorcaidd 
FAM Edward y Pedwerydd y 
A goron o'r brenin 
fs Fy Lancastraidd 
c Harri’r Chweched. 
J Erbyn dechrau'r 
+ 1480au, mae'n 
4a bosibl mai Harri 
¥ _ . Oedd yr etifedd 
i“ wW Lancastraidd mwyaf 
$Œ credadwy. Glaniodd 
3 yn Sir Benfro ym mis Awst 
| 1485, gan ymdeithio ar draws 
ae i mewn i Loegr a 
_ threchu Rhisiart y Trydydd 
~ ar Faes Bosworth. Dathlodd 
beirdd Cymru esgyniad Harri 
| fel petai'r mab darogan 
— wedi dychwelyd i adfer 
; goruchafiaeth y Cymry wedi 
-| canrifoedd o ormes, ond 
| breuddwyd gwrach oedd 
hynny. Teyrnasodd Harri tan 
1509, ond ni ddychwelodd 
| ef, nac unrhyw un o'r 
_, brenhinoedd neu freninesau 
” Tuduraidd a'i olynodd, i 
| Gymru byth wedyn. 
Harri'r Wythfed 
oedd y Brenin pan 
basiwyd y “Deddfau 




















Uno’ rhwng Cymru a Lloegr. Yn sgîl y deddfau hyn dilêwyd yr 
hen wahaniaeth rhwng y Dywysogaeth a'r Gororau, cyflwynwyd 
cyfraith Loegr i Gymru gyfan, sefydlwyd y system sirol o 
lywodraeth leol a gweinyddiaeth farnwrol, a chafodd pobl 
Cymru gynrychiolaeth seneddol yn San Steffan. 

Yn dilyn Diwygiad Harri'r Wythfed, cydnabuwyd bod 
galluogi'r Cymry i ddarllen yr ysgrythurau yn eu hiaith eu 
hunain yn ffordd bwysig o sicrhau eu ffyddlondeb. Mae hyn yn 
egluro pwysigrwydd William Morgan, a aned ger Penmachno yn 
1544/45. Ef oedd yn gyfrifol am gwblhau'r gwaith o gyfieithu'r 
Beibl i'r Gymraeg tra oedd yn ficer yn Llanrhaeadr-ym- 
Mochnant. 

Y weithred hon, yn fwy nag unrhyw beth arall, oedd yn 
gyfrifol am sicrhau bod gan yr iaith Gymraeg siawns weddol 
dda o oroesi dros y canrifoedd canlynol. Drwy Feibl William 
Morgan sefydlwyd awdurdod y Gymraeg fel iaith ysgrifenedig, 
gan sicrhau y byddai'r testun clodfawr a oedd ar gael yn eang 
yn cael ei ddarllen am genedlaethau i ddod, a dilynwyd hyn 
gan gyfieithiad newydd llwyddiannus o'r Llyfr Gweddi Cyffredin 
yn 1599. Wedi mina penodwyd William Morgan yn Esgob 
Llandaf ac yna’n Esgob Llanelwy, gan farw yno go 1604, ond ei 
gyflawniadau llenyddol ; 
fu’n gyfrifol am sicrhau 
ei safle o fri yng nghof 
hanesyddol y Cymry. 

Dim ond un cerflun 
brenhinol a godwyd 
yng Nghymru ers 1916: 
sef cerflun o Edward, 
Tywysog Cymru, a 
ddaeth yn Edward yr 
Wythfed, ac yna’n 
Ddug Windsor, yn 
ddiweddarach. Roedd 
Edward hefyd yn 
Ganghellor Prifysgol 
Cymru, a dyna pam bod 
cerflun ohono ar lan y 
môr yn Aberystwyth. Bu 
hanes y cerflun yr un 
mor lliwgar a’r dyn ei 
hun, a thorrwyd pen y 
cerflun ymaith yn 1976. 


wa ELY 
P- ei A? an^ on 
— cr Hon hE Th hM 


ET, EE MEW TEU 
a 





Delweddau o’r chwith i’r dde: Castell Penfro; cerflun o Harri’r Seithfed, Caerdydd; cerflun o’r Esgob William Morgan, Caerdydd; Y Beibl Cymraeg, 1588 


DAFYDD AP GWILYM and WILLIAM WILLIAMS ‘PANTYCELYN’ 





Wales is known internationally for its poetry and its music, 
whatever varieties they may take. Those seeking to represent 
the Welsh historic essence in sculpture sought examples from 
both the poetic and musical traditions. 

Dafydd ap Gwilym (floruit 1330-50) was born in northern 
Cardiganshire around 1315, and is often regarded as Wales's 
greatest poet in its native language. He was born into a wealthy 
and well-connected family, and may have enjoyed a private 
income, supplemented by what he earned as a poet and bard 
in gentry households. His surviving verse amounts to over 150 
poems, the majority concerned with romantic love. Acguainted 
with English, French and Latin, he was an innovator in poetic 
forms. His verse celebrated beauty, sexual desire, and the 
natural world, and is characterised by a lively humour and a 
revelling in the sensual. 

The move from fourteenth-century hedonism to the spiritual 


piety of the eighteenth century is a leap both in time and mood. 


William Williams (1717-1791), known as ‘Pantycelyn’ after 
, the Carmarthenshire farm he inherited from his 
” mother, was one of many people inspired by the 
preaching of Howell Harris to join the burgeoning 
Methodist movement. Following a schism in Welsh 
Methodism, Harris increasingly concentrated on writing 
hymns, poetry, and prose, interspersed with preaching 
tours (he claimed to have travelled four times the world's 
circumference by the end of his life). 
: A major contributor to the canon of 
& Welsh literature, Williams Pantycelyn’s 
@ =. enduring popularity stems from his 
q I Ap s, hymns. His best- 
















ay 


arguably the English 
translation of 
» “Arglwydd, arwain 
trwy'r anialwch’ 
- “Guide Me, O 
| Thou Great Jehovah', 
i especially its chorus, ‘Bread of 
| h Heaven’, which makes regular 
Â appearances at Welsh rugby 
internationals. 
It is in the sphere of the 
| literary and performing arts 
that a tradition of Welsh historic 


known hymn today is 


sculpture has most obviously persisted. The importance of 
choral music was signalled by the erection of a statue in 
Aberdare in 1920 to honour Griffith Rhys Jones, commonly 
known as “Caradog' (d.1897), the conductor whose victories 
with the ‘Cor Mawr’ (‘Great Choir’) in 


the 1870s had done much to establish — 
singing as a central signifier of Welsh < 

popular culture. Wales's greatest ff» 
English language poet is Dylan & 3 y 


Thomas, celebrated in a 1984 J 
statue in Swansea’s marina, 
while one of Wales’s most 
tragic poets, shepherd 
Ellis Humphrey Evans 
(‘Hedd Wyn’), who was 
killed serving with the 
Royal Welsh Fusiliers 

at Ypres in 1917, is 
remembered outside 

his home village of 
Trawsfynydd. A further 
First World War 
resonance is provided 

in Cardiff by the 2009 
statue of David Ivor 
Davies (better known as 
Ivor Novello), composer 
of the very popular ‘Keep 
the Home Fires Burning’. 


F . 
Ŷ — ew 
` ig l “Sey Yrs 


a 









Images left to right: statue of Griffith Rhys Jones (“Caradog”), Aberdare; statue of Dafydd ap Gwilym, Cardiff; statue of Hedd Wyn, Trawsfynydd; 


statue of William Williams, Cardiff 


DAFYDD AP GWILYM A WILLIAM WILLIAMS ‘PANTYCELYN’ 





Mae Cymru'n enwog yn rhyngwladol fel “gwlad beirdd a Roedd Williams Pantycelyn yn gyfrannwr pwysig at ganon 
chantorion’ ar salw ffurf amrywiol. Dewisodd y rheini a oedd am llenyddiaeth Cymru, ac mae ei boblogrwydd parhaus yn deillio 
gynrychioli naws hanes Cymru mewn cerfluniau enghreifftiau o'r | o'i emynau. Gellid dadlau mai ei emyn fwyaf 
traddodiad barddol a'r traddodiad cerddorol. “>>. adnabyddus erbyn hyn yw'r cyfieithiad Saesneg o 
Ganed Dafydd ap Gwilym (a oedd yn ei flodau tua 1330-50) Fm “Arglwydd, arwain trwy'r anialwch' - “Guide me, 
yng ngogledd Sir Aberteifi tua 1315, ac ystyrir yn aml mai ef J l O Thou Great Jehovah’, yn enwedig y gytgan, 






yw’r bardd Cymraeg gorau erioed. Fe’i ganed i deulu cyfoethog 


t _ ‘Bread of Heaven’, sydd i'w chlywed yn aml yng 
a dylanwadol, ac mae'n bosibl iddo dderbyn incwm preifat, ar 


ngemau rygbi rhyngwladol Cymru. 


a ategwyd gan yr hyn a enillai ar ei deithiau clera i blastai’r iN Mae traddodiad cerflunio hanesyddol 


uchelwyr. Mae tua 150 o gerddi wedi goroesi, gyda'r 
rhan fwyaf ohonynt yn ymwneud â serch rhamantus. 
Roedd yn gyfarwydd â Saesneg, Ffrangeg a Lladin, 
ac roedd yn arloeswr o ran mesurau barddol. Roedd 
ei gerddi'n dathlu prydferthwch, chwant rhywiol 
a byd natur, a nodweddir ei ganu gan hiwmor y — 
bywiog ac ymhyfrydu mewn anlladrwydd. — 
Mae'r newid o hedoniaeth 
y bedwaredd ganrif ar ddeg 





” Cymru wedi parhau ar ei amlycaf ym myd 
llên a'r celfyddydau perfformio. Fel 
X arwydd o bwysigrwydd cerddoriaeth 
gorawl codwyd cerflun yn Aberdâr yn 
1920 er anrhydedd i Griffith Rhys Jones, 
a oedd yn fwy adnabyddus fel ‘Caradog’ 
(bu farw yn 1897), yr arweinydd. 
Oherwydd ei fuddugoliaethau gyda’r 
. “Côr Mawr’ yn y 1870au tybiwyd bod 
i dduwioldeb ysbrydol y i canu yn rhan ganolog o ddiwylliant 
ddeunawfed ganrif yn newid i Wn poblogaidd Cymru. Bardd Saesneg 
sylweddol o ran amser ac | R mwyaf Cymru yw Dylan Thomas, 
_ awyrgylch. Roedd William k- a chodwyd cerflun er cof iddo ym 
& Williams (1717-1791), a marina Abertawe yn 1984, tra bo 
elwir yn “Pantycelyn” | cerflun er cof am un o feirdd mwyaf 
| ar ôl y fferm yn Sir trasig Cymru, y bugail Ellis Humphrey 
Gâr a etifeddodd P Evans (‘Hedd Wyn’) a laddwyd 
gan ei fam, yn ar wasanaeth gyda’r Ffiwsilwyr 
un o’r llawer o bobl a Brenhinol Cymreig yn Ypres yn 1917, 
ysbrydolwyd gan bregethu i'w weld ar gyrion Trawsfynydd, 
Hywel Harris i ymuno â'r ei bentref genedigol. Ceir adlais 
mudiad Methodistaidd pellach o'r Rhyfel Byd Cyntaf 
_ cynyddol. Yn dilyn sgism yng Nghaerdydd ar ffurf y 
ym Methodistiaeth Cymru, cerflun a godwyd yn 2009 o 
| canolbwyntiodd Harris David Ivor Davies (sy'n fwy 
fwyfwy ar ysgrifennu adnabyddus fel Ivor Novello), 
i. emynau, barddoniaeth cyfansoddwr y gân hynod 
a rhyddiaith, yn ogystal boblogaidd “Keep the Home Fires Burning'. 
â theithiau pregethu 
(honnodd iddo deithio 
1. pellter a oedd yn cyfateb i 
f deithio o amgylch y byd bedair 
A gwaith erbyn diwedd 


ei fywyd). | | mn. 


Delweddau o'r chwith i'r dde: cerflun o Griffith Rhys Jones (“Caradog”), Aberdâr; cerflun o Dafydd ap Gwilym, Caerdydd; cerflun o Hedd Wyn, 
Trawsfynydd; cerflun o William Williams, Caerdydd 

































— = aie = 





@ W A N i 


Topping the public ballot in 1913 was 
Owain Glyndŵr (c.1359-c.1416), who 
remains a figure of enduring appeal. 
A landed aristocrat who had served 
England’s Richard Il in campaigns against 
the Scots, Glyndŵr fell out with Richard’s 
usurper, Henry IV, and rose in revolt in 
1400, being proclaimed Prince of Wales. 
For the next twelve years, Glyndŵr 
battled Henry and his son (later Henry 
V) in what was as much a civil war as a 
war of national liberation. Early victories 
in the field and spectacular stormings of 
castles eventually gave way to prolonged 
guerrilla warfare. Parliaments were 
called, diplomatic overtures made to 
the French, but ultimately the English 
re-established their grip on Wales. 
Glyndŵr went into hiding, perhaps in 
Herefordshire, the mystery surrounding 
his disappearance holding out the enticing 
romance that he might one day return. 
Choosing to celebrate Glyndŵr for 
‘statesmanship and martial prowess’ five 
hundred years after his death did not 








imply any rejection of Wales being part of 
the United Kingdom and British Empire. 
Rather, as for William Shakespeare (Henry 
IV, Part I) and for later generations, 
Glyndwr could be seen as embodying the 
pride and fighting spirit of the Welsh, 
fusing this to a broader concern for the 
survival and distinctiveness of the Welsh 
nation. 

A military leader from a later time, 
Sir Thomas Picton is probably the least 
well known today of the subjects of 
the Pantheon. Born in Haverfordwest in 
1758, Picton joined the British army aged 
thirteen, and made his mark in campaigns 
in the Caribbean in the 1790s. Appointed 
Governor of Trinidad in 1797, he ruled 
with vigour and severity for six years, but 
falling out of favour with British liberals, 
he was found guilty of condoning the 
torture of a thirteen-year-old female 
Suspect in a robbery. 

Picton repaired his reputation with 
his valorous command of the ‘Fighting 
Third’ Division in the Peninsular War, 


PICTON 


combining this with sitting as a Tory MP 
for Pembroke Boroughs. When Napoleon 
escaped from Elba, Picton hurried to join 
Wellington, and was killed leading his men 
at Waterloo on 18 June 1815. A monument 
bearing a statue of Picton was erected in 
Carmarthen in 1828, although the statue 
was later removed for structural reasons. 
Originally interred in a family vault in 
London, Picton's remains «= 
were moved to St Paul’s | 
Cathedral in 1859, the F^ 
only Welshman buried 
there. | 
The selection T 
of Picton as a 
subject for the į 
Pantheon was / ~~ 
controversial. } = 
He was 
nineteenth 
in the 
ballot, and 
appeared | 
tobeaman Á 4 | 
largely out -aF i 
of tune with Sa 5 
the orthodox | 
Liberal piety = L A 
of Edwardian ` : r 4 
Wales. Yet by = | ` 
the time of 
the unveiling, 
with the 38th 
(Welsh) Division | 
in action on the 
Western Front, he = 
may have seemed. 




















Images left to right: Battle of Waterloo by William Sadler (1782-1839); statue of Owain Glyndwr, Cardiff; 38th (Welsh) Division Memorial, Mametz 


Wood, France; statue of Sir Thomas Picton, Cardiff 


OWAIN GLYNDWR A SYR THOMAS PICTON 





Enillydd y bleidlais gyhoeddus yn 1913 
oedd Owain Glyndwr (tua 1359-tua 1416) 
sy'n parhau i fod yn arwr oesol. Roedd 
Glyndŵr yn dirfeddiannwr aristocrataidd 
a oedd wedi gwasanaethu brenin Lloegr 
Rhisiart yr Ail mewn ymgyrchoedd yn yr 
Alban. Nid oedd Glyndŵr ar delerau da 
ag olynydd Rhisiart, Harri'r Pedwerydd, 
a chododd mewn gwrthryfel yn 1400, gan 
gael ei gyhoeddi'n Dywysog Cymru. 

Bu Glyndŵr yn ymladd yn erbyn Harri 
a'i fab (Harri'r Pumed yn ddiweddarach) 
am y 12 mlynedd nesaf mewn ymgyrch 
a oedd yn rhywfath o ryfel cartref yn 
ogystal â bod yn rhyfel dros annibyniaeth 
genedlaethol. Cafwyd buddugoliaethau 
cynnar ar faes y gad a chipiwyd cestyll yn 
feiddgar, ond yn raddol mabwysiadwyd 
dulliau rhyfela gerila. Cynullwyd 
seneddau, gwnaed ymdrechion i sefydlu 
cysylltiadau diplomataidd â Ffrainc, 
ond yn y pendraw adferodd y Saeson 
eu gafael ar Gymru. Aeth Glyndŵr ar 
herw, yn Swydd Henffordd o bosibl, 
gyda'r dirgelwch a oedd yn cwmpasu 
ei ddiflaniad yn cynnig gobaith y gallai 
ddychwelyd rhyw ddiwrnod. 

Nid oedd dewis dathlu Glyndŵr am 
ei allu fel gwladweinydd a'i ddewrder 
milwrol bum can mlynedd ar ôl ei 
farwolaeth yn awgrymu bod Cymru'n 
gwrthod bod yn rhan o'r Deyrnas Unedig 
a'r Ymerodraeth Brydeinig. Yn hytrach, 
fel yr awgrymodd William Shakespeare 
(Henry IV, Rhan I) a chenedlaethau 


diweddarach, gellid ystyried bod Glyndŵr 


yn cynrychioli balchder ac ysbryd 
ymladdgar y Cymry, gan gyfuno hyn â 
phryder ehangach ynghylch parhad a 
natur unigryw y genedl. 

Mae'n debyg mai arweinydd milwrol 
o oes ddiweddarach, Syr Thomas Picton, 
yw'r cerflun lleiaf adnabyddus heddiw 
ymhlith oriel yr enwogion. Ganed Picton 


yn Hwlffordd yn 1758, gan ymuno â 
byddin Prydain yn 13 oed, ac enillodd 
glod mewn ymgyrchoedd yn y Caribî yn y 
1790au. Fe'i penodwyd yn Llywodraethwr 
Trinidad yn 1797 a rheolodd gydag egni a 
llymder am chwe blynedd, ond ar ôl colli 
ffafr Prydeinwyr rhyddfrydol, fe'i cafwyd 
yn euog o ganiatau arteithio merch 13 oed 
a amheuwyd o ddwyn. 

Adferodd Picton ei enw da drwy arwain 
yr adran a adwaenid fel “the Fighting 
Third’ yn Rhyfel Iberia, yn ogystal â 
chynrychioli Bwrdeistrefi Penfro fel Aelod 
Seneddol y Ceidwadwyr. Ar ôl i Napoleon 


r 


i gnau 
art 
—_ yn r 
2 D ma a Le 
eae ke pe ahs 





=p Ne 


i i f Li " 
z et Hy : 
E mgl Ur Ls t= 


ddianc o Elba, aeth Picton ar frys i ymuno 
a Wellington, ac fe'i lladdwyd yn arwain 
ei fyddin yn Waterloo ar 18 Mehefin 1815. 
Codwyd cofeb a oedd yn cynnwys cerflun 
o Picton yng Nghaerfyrddin yn 1828, er 
i'r cerflun gael ei symud oddi yno yn 
ddiweddarach am resymau strwythurol. 
Er iddo gael ei gladdu mewn claddgell 
deuluol yn Llundain, 
symudwyd olion Picton 
i Eglwys Gadeiriol St 
Paul's yn 1859, ac ef 
yw'r unig Gymro i gael 
ei gladdu yno. 
Roedd Picton = nas 
yn ddewis P 
dadleuol ar 
gyfer oriel yr 
enwogion. i A| 
Cyrhaeddodd 
safle rhif 
19 yny 
bleidlais, 
ac roedd yn 
ymddangos fel 
gŵr a oedd yn 
anghydweddol 
â duwioldeb 
Rhyddfrydol 
uniongred Cymru 
Edwardaidd. Er 
hynny erbyn i'r 
cerflun gael ei 
ddadorchuddio, 
gyda'r 38ain 
Adran (Gymreig) 
yn ymladd ar 
Ffrynt y Gorllewin, 
gallai fod wedi 
ymddangos 
fel dewis 
ysbrydoledig. 














Delweddau o'r chwith i'r dde: Brwydr Waterloo gan William Sadler (1782-1839); cerflun o Owain Glyndŵr, Caerdydd; Cofeb yr 38ain Adran Gymreig, 
Coedwig Mametz, Ffrainc; cerflun o Syr Thomas Picton, Caerdydd 





The last statue in the Pantheon was 
commissioned in 1914. Boudicca (known 
then as Boadicea) had not been the most 
popular female subject (that was the 
Methodist hymn writer Ann Griffiths, 
followed by Llywelyn ap Gruffudd’s 
daughter Gwenllian) but she was 
distinctive, and held to represent ‘women 
and Ancient Britain’. 

The problem was that Buddug, to give 
her name the Welsh variant, had little or 
no connection with Wales. Queen of the 
Iceni, she ruled over much of East Anglia 
at the time of Julius Caesar’s invasion of 
Britain. In about 60 or 61 she led a revolt 
against the Romans which annihilated an 
estimated 70,000 soldiers and civilians 
in Colchester, London and St Albans. The 
rebellion ended in a military defeat in the 
English Midlands, in which 80,000 Britons 
may have died. Boudicca probably took 
her own life shortly afterwards. 

That the inclusion of a statue of a 
female subject was an afterthought, and 
that the subject was only very loosely 
Welsh, is indicative of the subordinate 
status of women in Welsh society, both 
historically and at the time. Women’s 
right to the parliamentary franchise had 
still not been conceded when the statues 
were unveiled in 1916. To date, the only 
other statue of a named female in Wales 
is that in Wrexham of Queen Victoria 
(who, unlike Boudicca, definitely visited 
the country), unveiled in 1905. 

A different perspective on the absences 
from the Welsh Pantheon was provided 
by the Liberal politician Tom Ellis’s 1892 
address, ‘The Memory of the Kymric [or 
‘Cymric’, meaning Welsh] Dead’. Ellis 
(who died in 1899 and whose statue 
was unveiled at Bala in 1902, a swift 
turnaround testifying to his own immense 
popularity and promise) identified four 


categories of Welsh hero. The first 
was those who had ‘worked for the 


national existence and unity of Wales’, 
and included Hywel Dda, Llywelyn ap 
Gruffudd and Owain Glyndwr. The second, 
‘those who ... have borne witness to the 
relations of man to God’, included the 
Puritan John Penry and the educationalist 
Griffith Jones (Llanddowror). A third 

had ‘striven to interpret nature and the 
relations of man to nature’, and included 
Dafydd ap Gwilym and the painter Richard 
Wilson. But Ellis’s final category, ‘those 
who have pondered over the outlook 
for the social well-being of man, of the 
relation of man to man, the bearers of 
Neges Cymru [the message of Wales]’, 
included just one candidate: a ‘strong, 
strenuous, fertile-brained’ Robert Owen 


(1771-1858), industrialist, cooperator 

and utopian socialist, whom Ellis ranked 
alongside Plato and Sir Thomas More. 
Although Owen’s adult relationship with 
Wales was tenuous, a statue of him was 
eventually unveiled in his native Newtown 
in 1956. 








Images left to right: statue of Robert Owen, Newtown; statue of Boudicca, Cardiff; statue of Tom Ellis, Bala; detail, statue of Boudicca, Cardiff 


Comisiynwyd y cerflun olaf yn 1914. Nid 
Buddug oedd y fenyw fwyaf poblogaidd 
yn y bleidlais (yr emynydd Methodistaidd 
Ann Griffiths gafodd yr anrhydedd hwnnw, 
ac yna Gwenllian, ferch Llywelyn ap 
Gruffudd) ond tybiwyd bod Buddug yn 
cynrychioli menywod a Phrydain fore. 

Y broblem oedd mai prin oedd 
cysylltiadau Buddug â Chymru, os o gwbl. 
Buddug oedd Brenhines llwyth yr Iceni, 
gan reoli dros ran helaeth o Ddwyrain 
Anglia ar adeg goresgyniad Iŵl Cesar. Yn y 
flwyddyn 60 neu 61 arweiniodd wrthryfel 
yn erbyn y Rhufeiniaid a laddodd tua 


A ŵr 





BUDDUG AC ERA LL 


70,000 o filwyr a dinasyddion yng Nghaer 
Colun, Llundain a St Albans. Trechwyd y 
gwrthryfel ar faes y gad yng nghanolbarth 
Lloegr lle y lladdwyd tua 80,000 o 
Frythoniaid, o bosibl. Mae'n debyg i 
Buddug gyflawni hunan-laddiad yn fuan 
wedyn. 

Ôl-ystyriaeth oedd cynnwys cerflun 
o fenyw, ac mae hynny a'r ffaith mai 
prin oedd ei chysylltiadau â Chymru yn 
arwydd o statws israddol menywod yn y 
gymdeithas Gymreig, yn hanesyddol ac 
ar y pryd. Nid oedd gan fenywod yr hawl 
i bleidleisio mewn etholiadau seneddol 
pan ddadorchuddiwyd y cerfluniau yn 
1916. Hyd hynny, yr unig gerflun o fenyw 
benodol yng Nghymru oedd y cerflun yn 
Wrecsam o'r Frenhines Fictoria (a oedd, 
yn wahanol i Buddug, yn bendant wedi 
ymweld â'r wlad), a ddadorchuddiwyd yn 
1905. 

Cafwyd safbwynt gwahanol ar yr 
absenoldebau o Oriel Enwogion Cymru 
gan y gwleidydd Rhyddfrydol Tom Ellis 
mewn araith o'r enw “The Memory of 
the Kymric Dead' yn 1892. Nododd Ellis 
(a fu farw yn 1899, ac y dadorchuddiwyd 
cerflun ohono yn y Bala yn 1902, sy'n 
dystiolaeth o'i boblogrwydd sylweddol) 
bedwar categori o arwyr Cymreig. Y 
categori cyntaf oedd y rheini a oedd 
wedi gweithio i sicrhau bodolaeth 
genedlaethol ac undod Cymru, ac a oedd 
yn cynnwys Hywel Dda, Llywelyn ap 
Gruffudd ac Owain Glyndŵr. Roedd yr ail 
gategori, sef y rheini a oedd wedi tystio 
i berthnasau dyn â Duw, yn cynnwys y 
Piwritan John Penry a'r addysgwr Griffith 
Jones (Llanddowror). Roedd y trydydd 
categori wedi ceisio dehongli natur a 
pherthnasau dyn â natur, ac yn cynnwys 
Dafydd ap Gwilym a'r arlunydd Richard 
Wilson. Ond roedd categori olaf Ellis, sef 
y rheini a oedd wedi myfyrio ar ragolygon 


lles cymdeithasol dyn, ar berthynas 

dyn â dyn, cenhadon Neges Cymru, yn 
cynnwys un enwebai yn unig sef Robert 
Owen (1771-1858), a ddisgrifiwyd gan Ellis 
fel ‘strong, strenuous, fertile-brained', 
diwydiannwr, cydweithredwr a sosialydd 
iwtopaidd, yr oedd Ellis yn ei ystyried fel 
cystal gŵr â Plato a Syr Thomas More. 

Er mai prin oedd cysylltiadau Owen â 
Chymru pan oedd yn oedolyn, o'r diwedd 
codwyd cerflun ohono yn ei dref enedigol, 
y Drenewydd yn 1956. 








i 


Delweddau o'r chwith i'r dde: cerflun o Robert Owen, y Drenewydd; cerflun o Buddug, Caerdydd; cerflun o Tom Ellis, y Bala; manylyn, cerflun o 


Buddug, Caerdydd 








In 2005, Gwynfor Evans, former President of 
the Welsh Nationalist Party Plaid Cymru, and 
its first MP, died at the age of ninety-two. 
Although born in Barry, Evans’s strongest 
associations were with Carmarthen, which he 
had represented in Parliament. Shortly after 
Evans’s death, the suggestion was made in the 
magazine Cambria that a statue be erected 
in his memory, located in Nott Square. The 
problem? The presence of an 1851 statue of 
Sir William Nott, hero of the first Anglo-Afghan 
War (1838-42). Cambria suggested that Nott’s 
statue - ‘a wholly inappropriate symbol of 
the new Wales, remembering, as it does, a 
footnote from a largely discredited imperial 
past’ - should be removed. At the time of 
writing no action has 
been taken. 
Head north- 
: east from 
ey Carmarthen 
~ ww, for about 
= - 125 miles, 
and fast 
forward 
six years. 
* You are in 
Denbigh 
a in 2011. 








i 
~A 















F 


i 
UP gm 
| 


Images left to right: statue of Henry Morton Stanley, Denbigh; statue of ‘Miner and Family’, Tonypandy; detail, statue ‘People Like Us’, Cardiff 





In front of the town's library a new statue 

has been unveiled. It is of the explorer Henry 
Morton Stanley, born in 1841 in the town with 
the name John Rowlands. Stanley is famous 
for the words, “Dr Livingstone, I presume?', 
uttered on encountering the Scottish 
missionary on the shores of Lake Tanganyika in 
1871. To contemporaries he was ‘the Napoleon 
Bonaparte of African exploration’ but to 

many today he is infamous for the brutality 
which accompanied his ventures. The statue 
is controversial. Is it also ‘a footnote from a 
largely discredited imperial past’? 

These examples are further evidence that 
commemorating the past is never a simple 
matter. As we have seen in this booklet, few 
lives are so blameless or laudable as to be 
entirely free from the stains of controversy. 

A concentration on ‘great men’ elevates the 
exceptional, isolates the individual from his 
or her social context, and risks neglecting the 
contribution made by thousands - hundreds of 
thousands - of ordinary people. 

Perhaps this is why there has been a shift 
in recent times towards ‘collective’ statuary: 
still individual figures, but representing 
occupations, communities, and ideals. In 
Tonypandy in the Rhondda Fawr, there is 
the miner and his family; outside Newport’s 
Westgate Hotel, there are sculptures 
symbolising the values of the Chartist 
movement; and in Cardiff Bay, the area’s 
multicultural heritage is beautifully captured 
in ‘People Like Us’. The historical record here 
is more pliable: we sense the best resonances 
of these sculptures, rather than fixate ona 
politically incorrect detail from ages past. 

What this brief investigation of Welsh 
historic statuary has shown is that any form in 
which the history of a people is represented 
is of necessity selective and challenging. This 
is because history is fluid: its meanings never 
fixed, its interpretation always a matter for 
debate. 











Y DEWRION 


Yn 2005 bu farw Gwynfor Evans, cyn-lywydd 
Plaid Cymru a’i Haelod Seneddol cyntaf, yn 
92 oed. Er iddo gael ei eni yn y Barri, roedd 
gan Evans gysylltiad cryf a Chaerfyrddin, sef yr 
etholaeth a gynrychiolwyd ganddo yn y Senedd. 
Yn fuan ar ol marwolaeth Evans, awgrymwyd 
yn y cylchgrawn Cambria y dylid codi cofeb 
iddo yn Sgwar Nott. Y broblem? Y ffaith bod 
cerflun yno eisoes o Syr William Nott, arwr 
rhyfel cyntaf Prydain yn Afghanistan (1838-42). 
Awgrymodd Cambria y dylid dymchwel y cerflun 
o Nott gan ei fod yn symbol anaddas o’r Gymru 
newydd, gan ei fod yn coffau troednodyn o’r 
gorffennol ymerodrol sydd dan anfri i raddau 
» helaeth. Ni chymerwyd unrhyw gamau hyd yn 
hyn. 
ií Ewch i'r gogledd-ddwyrain o Gaerfyrddin 
am tua 125 o filltiroedd, ac ewch ymlaen 
chwe mlynedd. Rydych yn Ninbych yn 2011. 
Dadorchuddiwyd cerflun newydd o flaen 
llyfrgell y dref. Cerflun ydyw o'r fforiwr Henry 
Morton Stanley, a aned yn y dref yn 1841 gyda'r 
enw John Rowlands. Mae Stanley yn enwog am 
adrodd y geiriau ‘Dr Livingstone, | presume?’ 
wrth gyfarfod a’r cennad Albanaidd ar lannau 
Llyn Tanganyika yn 1871. Roedd Stanley yn 
enwog i’w gyfoedion fel ‘Napoleon Bonaparte 
y maes fforio yn Affrica’, ond bellach mae 
ganddo enw drwg oherwydd ei greulondeb tuag 
at y brodorion. Mae’r cerflun yn ddadleuol. 
A yw hefyd yn ‘droednodyn o’r gorffennol 
ymerodrol sydd dan anfri i raddau helaeth’? 
Mae’r enghreifftiau hyn yn dystiolaeth 
bellach nad yw coffau’r gorffennol byth yn 
beth syml. Fel y gwelwyd yn y llyfryn hwn, 
prin yw’r bobl sydd yn gwbl rydd o ymddygiad 
dadleuol. Mae canolbwyntio ar ‘wyr o fri’ yn 
dyrchafu’r eithriadol, yn ynysu’r unigolion o’u 
cyd-destun cymdeithasol, ac yn peri’r risg o 
ddiystyru’r cyfraniad a wnaed gan filoedd - os 
nad cannoedd ar filoedd - o bobl gyffredin. 
Efallai mai dyna pam bod newid tuag at 
gerfluniau “cyfunoU yn ddiweddar: cerfluniau 
o ffigurau unigol o hyd, ond yn cynrychioli 


galwedigaethau, cymunedau a delfrydau. Yn 
Nhonypandy yn y Rhondda Fawr, ceir cerflun 
o'r glôwr a'i deulu; ceir cerfluniau sy'n 
cynrychioli gwerthoedd mudiad y Siartwyr y 
tu allan i westy'r Westgate yng Nghasnewydd; 
ac ym Mae Caerdydd, cynrychiolir treftadaeth 
amlddiwylliannol yr ardal gan y cerfluniau 
“Pobl Fel Ni'. Mae'r cofnod hanesyddol yn fwy 
hyblyg yma: rydym yn gweld yr ochr orau o'r 
cerfluniau hyn, yn hytrach na chanolbwyntio 
ar fanylion gwleidyddol-anghywir o'r oesoedd 
a fu. 

Mae'r ymchwiliad byr hwn i gerfluniau 
hanesyddol Cymru wedi dangos bod unrhyw 
ddull o gynrychioli hanes cenedl o reidrwydd 
yn ddewisol ac yn heriol. Mae hyn oherwydd 
bod hanes yn ansefydlog: nid yw ei ystyron 
yn sefydlog, a gellir bob amser dadlau dros y 
ffordd o'i ddehongli. 





Delweddau o'r chwith i'r dde: cerflun o Henry Morton Stanley, Dinbych; cerflun o Lowr a'i Deulu, Tonypandy; manylyn, cerflun “Pobl Fel Ni’, Caerdydd 





The Open University (OU) is Europe’s 
largest academic community. With more 
than 2 million students learning with 
us each year and around 600 courses 
available in a range of fascinating and 
challenging subjects, you’re sure to 
be inspired. We call our flexible study 
method ‘Supported Open Learning’ - it’s 
study that fits around you and your life. 
You can start with a single course in 
an area of interest or in a topic that’s 
relevant to your job, or your future 
career. And if you want, you can follow a 
programme towards a qualification such 
as a certificate, diploma or degree. 


BEGINNING TO STUDY 


If you have no experience of higher 
education, deciding to become an 
undergraduate student can be a big step. 
To understand more about studying at 
The Open University, visit 
www.open.ac.uk/study 


Our Openings programme of introductory 
courses, such as Making sense of the arts, 
has been specially designed to help you 
develop your learning skills and build your 
confidence - perfect for new learners. 


Openings: 

Making sense of the arts (Y180) 
Making sense of the arts introduces 
some of the key ideas and ways of 
thinking involved in studying the arts and 
humanities. You'll explore poetry, history 
and art, while also developing a range 

of study skills. No previous experience 
of studying is reguired; just that you're 
interested in the arts and keen to 
discover more. 


Short courses: 

Small country, big history: themes 
in the history of Wales (A182) 

How does a country without political 
independence gain an identity? What 

is the role of history and historians in 
shaping national memory and identity? 
The course introduces themes and 
methods used in understanding Welsh 
history. A series of fascinating case 

studies will develop your understanding 

of Welsh history, the craft of the historian 
and some of the ways in which national 
identities are formed. This course is being 
presented in April and October 2012 (with 
course registration closing in March and 


September). 


Contemporary Wales (D172) 

This course will extend your 
understanding of core aspects of 
contemporary Wales by investigating 
social sciences concepts such as culture, 
society, economy and politics. By the end 
of the course you will have a thorough 
understanding of a changing nation and 
be equipped with the skills you will need 
for further study. 


Level 1 courses: 

Croeso: beginners' Welsh (L196) 
Croeso: beginners’ Welsh gives you the 
skills to speak and understand simple 
Welsh in everyday contexts by taking 
you through a wide range of practical 
situations; it also explores aspects of 
Welsh society and culture. No previous 


knowledge of Welsh is required. 


The arts past and present (AA100) 
This broadly focused course introduces 
you to university-level study in the arts 


across a range of subject areas, including 
history, art history, philosophy, classical 
Studies, history of science, religious 
studies, music and English. It is structured 
around four themes: Reputations, 
Tradition and Dissent, Cultural 


Encounters, and Place and Leisure. 


Level 2 courses: 
Exploring history: medieval to 


modern 1400-1900 (A200) 

This course is a varied and wide-ranging 
introduction to historical study, covering 
fifteenth-century France, Burgundy 

and England during the Hundred Years’ 
War; the sixteenth-century Protestant 
Reformation; seventeenth-century civil 
wars of the British Isles; slavery and 
serfdom in the Atlantic world in the 
eighteenth and nineteenth centuries; the 
development of nation states in western 
Europe following the French Revolution; 
and European imperialism in Africa. 


From Enlightenment to 
Romanticism c. 1780-1830 (A207) 
Designed to give you a critical 
understanding of this crucially formative 
period in modern European history, at the 
heart of this course is a range of European 
texts associated with the epoch- 

making transition from Enlightenment 

to Romanticism. Texts include music, 
philosophical and scientific writings, 
historical documents, poetry, paintings, 
and architecture. 


Master of Arts in History (A825) 
Our MA programme introduces you to the 
fascinating study of local and regional 
history. The course explores local history 
in the different nations that make up the 
UK and develops the key skill of locating 


sources in archives and on the Internet. 
The second half of the programme 

allows you to pursue your own interests 
through a choice of modules on a range of 
historical topics, including Welsh history. 


SUPPORTING YOU ALL THE WAY 
Whatever you decide to do, we’re right 
behind you and you’re never alone. 

With many courses you'll benefit from 
unrivalled one-to-one support from 

your tutor, who can be contacted by 
telephone, email or face-to-face. Your 
tutor will provide advice and guidance 
throughout your studies, and will give 
individual feedback on your progress. Your 
Regional Centre is also on hand to answer 
any queries you may have. 


Find out more 
To learn more about our courses and 
qualifications, and to find out what it’s 
like to be an OU student: 
visit our website at 
www.open.ac.uk/study 
call our Student Registration and 
Enguiry Services on 0845 300 60 90 
email general-enquiries@open.ac.uk 
or 
write to The Open University, 
PO Box 197, Walton Hall, 
Milton Keynes, MK7 6BJ 


For information about Open University 
broadcasts and associated learning, visit 
our website 
open.edu/openlearn/whats-on 


The Open University has a wide range 

of learning materials for sale, including 
self-study workbooks, DVDs, videos and 
software. For more information, visit the 
website www.ouw.co.uk. 





Published in 2012 by The Open University, 
Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA, 

to accompany BBC Cymru Wales/Open 
University series first broadcast in 
January 2012: 


The Story of Wales, first broadcast on 
BBC One Wales 


Broadcast Commissioner for the OU: 
Caroline Ogilvie 

BBC Wales Executive Producer: 

Elis Owen 

Series Producer for Green Bay Media Ltd: 
Phil George and John Geraint 

Media Fellow for the OU: 

Professor Derek Matravers 


Academic Consultants for the OU: 
Professor Trevor Herbert, Professor Chris 
Williams, Dr Matthew Griffiths 


Histories of Wales, first broadcast on 
BBC Radio Wales 


BBC Wales Executive Producer: 
Kerry McGeever 


Series Producer: 
Dinah Jones 


Academic Consultant for series: 
Dr Bill Jones 


Media Fellow for the OU: 
Professor Derek Matravers 


Academic Consultant for the OU: 
Professor Trevor Herbert 


Icons of Wales, Open University booklet 
Author: 

Professor Chris Williams 

Academic Consultant for the OU: 
Professor Trevor Herbert 

Graphic Designer: 

Peter Heatherington 

Original Photography: 

Warren Orchard 


Broadcast Project Manager: 
Julia Burrows 


Acknowledgements: 

Original photography: Warren Orchard 
Grateful acknowledgment is made to the 
following image sources: 

I'R GAD Poster: Cymdeithas yr laith 
Gymraeg (The Welsh Language Society) 
Caernarfon Castle: © eyewave / 
iStockPhoto.com 

Pembroke Castle: © Frank Hinley 

Morgan Bible: By permission of Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru / The National 
Library of Wales 

Statue Gareth Edwards: O Viv Head 
Statue Tom Ellis: O Oosoom. Reproduced 
under Creative Commons Attribution 
Share-Alike 3.0 Unported, http:// 
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 
deed.en and GNU Free Documentation 
Licenses, http://en.wikipedia.o 

Cardiff City Hall & Mametz Memorial: © 
Chris Williams 

Battle of Waterloo: © Mathiasrex, http:// 
en.wikipedia. org/wiki/File:Battle_of_ 
Waterloo_1815.PNG 

Copyright © The Open University 2012 


All rights reserved. No part of this 
publication may be reproduced, stored 

in a retrieval system, or transmitted in 
any form or by any means, electronic, 
mechanical, photocopying, recording or 
otherwise without the prior permission of 
the copyright holders. 


Enquiries regarding extracts or the re-use 
of any information in this publication 
should be sent to The Open University's 
Acquisitions and Licensing Department - 
email 
Rights-General@openmail.open.ac.uk 

or call 01908 653511 


Edited by The Open University 


Printed and bound in the United Kingdom 
by CKN Print Ltd. 





DYSGU GYDA'R BRIFYSGOL AGORED, 


Y Brifysgol Agored yw'r gymuned 
academaidd fwyaf yn Ewrop. Gyda mwy 
na 2 filiwn o fyfyrwyr yn dysgu gyda 

ni bob blwyddyn a thua 600 o gyrsiau 

ar gael mewn amrywiaeth o bynciau 
diddorol a heriol, byddwch yn sicr o ddod 
o hyd i gwrs sy’n eich ysbrydoli. Enw ein 
dull astudio hyblyg yw ‘Dysgu Agored â 
Chymorth’ - ffordd o astudio sy’n gweddu 
i chi a’ch bywyd chi. 

Gallwch wneud un cwrs i ddechrau 
mewn maes sydd o ddiddordeb i chi neu 
bwnc sy’n berthnasol i’ch swydd, neu eich 
gyrfa yn y dyfodol. Ac os hoffech, gallwch 
ddilyn rhaglen sy’n arwain at gymhwyster 
fel tystysgrif, diploma neu radd. 


DECHRAU ASTUDIO 


Os nad oes gennych brofiad o addysg 
uwch, gall penderfynu dod yn fyfyriwr 
israddedig fod yn gam mawr. Er mwyn 
deall mwy am astudio yn y Brifysgol 
Agored, ewch i 
www.open.ac.uk/study 


Mae ein rhaglen o Gyrsiau Cychwyn fel 
Deall y celfyddydau, wedi'i chynllunio'n 
benodol i'ch helpu i ddatblygu eich sgiliau 
dysgu a magu eich hyder - mae hyn yn 
berffaith i ddysgwyr newydd. 


Cyrsiau Cychwyn: 

Deall y celfyddydau (Y180) 

Mae Deall y celfyddydau yn cyflwyno rhai 
o’r syniadau a’r ffyrdd o feddwl allweddol 
sydd ynghlwm wrth astudio’r celfyddydau 
a’r dyniaethau. Byddwch yn dysgu 

am farddoniaeth, hanes a chelf ac yn 
datblygu amrywiaeth o sgiliau astudio ar 
yr un pryd. Nid oes angen unrhyw brofiad 
blaenorol o astudio arnoch; y cyfan sydd 
ei angen yw diddordeb yn y celfyddydau a 
brwdfrydedd i ddysgu mwy. 


Cyrsiau byr: 

Gwlad fach, hanes mawr: themau 
yn hanes Cymru (A182) 

Sut mae gwlad heb annibyniaeth 
wleidyddol yn meithrin hunaniaeth? Beth 
yw rôl hanes a haneswyr o ran llunio 
atgofion a hunaniaeth genedlaethol? 
Mae'r cwrs yn cyflwyno themâu a dulliau 
a ddefnyddir i ddeall hanes Cymru. Bydd 
cyfres o astudiaethau achos diddorol 

yn datblygu eich dealltwriaeth o hanes 
Cymru, crefft yr hanesydd a rhai o'r 
ffyrdd y caiff hunaniaethau cenedlaethol 
eu llunio. Cyflwynir y cwrs hwn ym mis 
Ebrill a mis Hydref 2012 (gyda dyddiadau 
cau i gofrestru ym mis Mawrth a mis 
Medi). 


Cymru Gyfoes (D172) 

Bydd y cwrs hwn yn ymestyn eich 
dealltwriaeth o agweddau craidd 

ar Gymru gyfoes drwy ymchwilio i 
gysyniadau sy'n ymwneud â gwyddorau 
cymdeithasol fel diwylliant, cymdeithas, 
yr economi a gwleidyddiaeth. 

Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych 
ddealltwriaeth drwyadl o genedl sy'n 
newid a'r sgiliau fydd eu hangen arnoch i 
astudio ymhellach. 


Cyrsiau lefel 1: 

Croeso: Cymraeg i ddechreuwyr 
(L196) 

Mae Croeso: Cymraeg i ddechreuwyr yn 
rhoi'r sgiliau i chi siarad a deall Cymraeg 
syml mewn cyd-destun pob dydd drwy 
fynd a chi drwy amrywiaeth eang o 
sefyllfaoedd ymarferol; mae hefyd yn 
ystyried agweddau ar gymdeithas a 
diwylliant Cymru. Nid oes angen unrhyw 
wybodaeth flaenorol o’r Gymraeg. 


Y celfyddydau ddoe a heddiw 
(AA100) 

Mae’r cwrs eang hwn yn cyflwyno astudio 
lefel prifysgol i chi yn y celfyddydau 


ar draws amrywiaeth o feysydd pwnc, 

gan gynnwys hanes, hanes celfyddyd, 
athroniaeth, astudiaethau clasurol, hanes 
gwyddoniaeth, astudiaethau crefyddol, 
cerddoriaeth a Saesneg. Mae'n seiliedig 
ar bedair thema: Enw da, Traddodiad ac 
Anghytundeb, Sefyllfaoedd Diwylliannol, a 
Lle a Hamdden. 


Cyrsiau lefel 2: 
Archwilio hanes: o’r cyfnod 
canoloesol i’r cyfnod modern 


1400-1900 (A200) 

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad amrywiol ac 
eang i astudiaeth hanesyddol, yn cwmpasu 
Ffrainc yn y bymthegfed ganrif ar ddeg, 
Bwrgwyn a Lloegr yn ystod y Rhyfel Can 
Mlynedd; y Diwygiad Protestannaidd yn 

yr unfed ganrif ar bymtheg; rhyfeloedd 
cartref Ynysoedd Prydain yn yr ail ganrif ar 
bymtheg; caethwasiaeth a thaeogaeth ym 
myd yr Iwerydd yn y ddeunawfed ganrif a'r 
bedwaredd ganrif ar bymtheg; datblygiad 
cenedl-wladwriaethau yng ngorllewin 
Ewrop ar ôl y Chwyldro Ffrengig; ac 
imperialaeth Ewropeaidd yn Affrica. 


Yr Oes Oleuedig i'r Cyfnod 


Rhamantaidd tua 1780-1830 (A207) 
Wrth wraidd y cwrs hwn, sydd wedi'i 
gynllunio i roi dealltwriaeth feirniadol 

o'r cyfnod ffurfiannol hanfodol hwn yn 
hanes modern Ewrop, mae amrywiaeth 

o destunau Ewropeaidd sy'n gysylltiedig 
â'r cyfnod pontio rhwng yr Oes Oleuedig 
a'r Cyfnod Rhamantaidd. Ymhlith y 
testunau mae cerddoriaeth, ysgrifau 
athronyddol a gwyddonol, dogfennau 
hanesyddol, barddoniaeth, gwaith paentio, 
a phensaernïaeth. 


Meistr y Celfyddydau mewn Hanes 
(A825) 

Mae ein rhaglen feistr yn eich cyflwyno 

i faes astudio hanes lleol a rhanbarthol. 
Mae’r cwrs yn archwilio hanes lleol yn 

y gwahanol wledydd sy’n rhan o’r DU 


ac yn datblygu’r sgil allweddol o ddod o 
hyd i ffynonellau mewn archifau ac ar y 
Rhyngrwyd. Mae ail hanner y rhaglen yn 
gyfle i chi ddilyn eich diddordeb eich hun 
drwy ddewis modiwlau ar amrywiaeth o 
bynciau hanesyddol, gan gynnwys hanes 
Cymru. 


CEFNOGAETH BOB CAM O’R 
FFORDD 


Beth bynnag y byddwch yn penderfynu ei 
wneud, rydym yn gefn i chi bob cam o'r 
ffordd ac ni fyddwch byth ar eich pen eich 
hun. Cewch gymorth un-i-un heb ei ail 
gan eich tiwtor mewn llawer o gyrsiau, a 
gallwch gysylltu ag ef dros y ffôn, e-bost 
neu wyneb yn wyneb. Bydd eich tiwtor yn 
rhoi cyngor ac arweiniad i chi drwy gydol 
eich astudiaethau, a bydd yn rhoi adborth 
unigol i chi ar eich datblygiad. Bydd eich 
Canolfan Ranbarthol hefyd wrth law i ateb 
unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. 


Rhagor o wybodaeth 


I ddysgu mwy am ein cyrsiau a'n 

cymwysterau, a sut brofiad yw bod yn un o 

fyfyrwyr y Brifysgol Agored: 

e ewch i'n gwefan yn 
www.open.ac.uk/study 


ffoniwch ein Gwasanaethau Cofrestru ac 


Ymholiadau Myfyrwyr ar 

0845 300 60 90 

e-bostiwch general-enquiries@open. 
ac.uk neu 


ysgrifennwch at The Open University, PO 


Box 197, Walton Hall, 
Milton Keynes MK7 6BJ 


I gael rhagor o wybodaeth am ddarllediadau 
a dysgu cysylltiedig y Brifysgol Agored, ewch 


i'n gwefan 
open.edu/openlearn/whats-on 
Mae amrywiaeth eang o ddeunyddiau dysgu 


ar werth yn y Brifysgol Agored, gan gynnwys 


llyfrau gwaith hunanastudio, DVDs, fideos 
a meddalwedd. I gael rhagor o wybodaeth, 
ewch i’r wefan yn 

WWwW.ouw.co.uk 





Cyhoeddwyd yn 2012 gan The Open 
University, Walton Hall, Milton 

Keynes, MK7 6AA, i gyd-fynd â chyfres 
BBC Cymru Wales/y Brifysgol Agored a 
ddarlledwyd gyntaf ym mis lonawr 2012: 


The Story of Wales, a ddarlledwyd gyntaf 
ar BBC One Wales 


Comisiynydd Darlledu ar gyfer y Brifysgol 
Agored: Caroline Ogilvie 

Uwch Gynhyrchydd BBC Cymru: 

Elis Owen 

Cynhyrchwyr y Gyfres ar gyfer Green Bay 
Media Ltd: Phil George and John Geraint 
Cymrawd y Cyfryngau ar gyfer y Brifysgol 
Agored: Yr Athro Derek Matravers 
Ymgynghorwyr Academaidd ar gyfer y 
Brifysgol Agored: 

Yr Athro Trevor Herbert, yr Athro Chris 
Williams, Dr Matthew Griffiths 


Histories of Wales, a ddarlledwyd gyntaf 
ar BBC Radio Wales 


Uwch Gynhyrchydd BBC Cymru: 
Kerry McGeever 


Cynhyrchydd y Gyfres: Dinah Jones 


Ymgynghorydd Academaidd y gyfres: 

Dr Bill Jones 

Cymrawd y Cyfryngau ar gyfer y Brifysgol 
Agored: Yr Athro Derek Matravers 


Ymgynghorydd Academaidd ar gyfer y 
Brifysgol Agored: Yr Athro Trevor Herbert 


Eiconau Cymru, llyfryn y Brifysgol Agored 
Awdur: Yr Athro Chris Williams 


Ymgynghorydd Academaidd ar gyfer y 
Brifysgol Agored: Yr Athro Trevor Herbert 


Dylunydd Graffeg: Peter Heatherington 
Ffotograffiaeth Wreiddiol: Warren Orchard 


Rheolwr y Prosiect Darlledu: 
Julia Burrows 


Cydnabyddiaeth: 

Ffotograffiaeth wreiddiol: Warren Orchard 
Rydym yn ddiolchgar i gyfranwyr y 
delweddau canlynol: 

Poster I'R GAD: Cymdeithas yr laith 
Gymraeg 

Castell Caernarfon: (h) eyewave / 
iStockPhoto.com 

Castell Penfro: (h) Frank Hinley 

Beibl William Morgan: Drwy ganiatâd 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru 

Cerflun o Gareth Edwards: (h) Viv Head 
Cerflun o Tom Ellis: (h) Oosoom. 
Atgynhyrchwyd yn unol â thelerau 
Athreuliad Share-Alike 3.0 Unported 
Creative Commons, http:// 
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 
deed.en a GNU Free Documentation 
Licenses, http://en.wikipedia.o 

Neuadd y Ddinas, Caerdydd a Chofeb 
Mametz: (h) Chris Williams 

Brwydr Waterloo: (h) Mathiasrex, http:// 
en.wikipedia.org/wiki/File:Battle_of_ 
Waterloo_1815.PNG 

Hawlfraint (h) Y Brifysgol Agored 2012 


Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu 
unrhyw ran o'r cyhoeddiad hwn, 

na'i storio mewn system adfer, na'i 
drosglwyddo mewn unrhyw ffurf na thrwy 
unrhyw ddull, electronig neu fecanyddol, 
na thrwy lungopïo, recordio neu fel arall, 
heb ganiatâd ymlaen llaw y deiliaid 
hawlfraint. 


Dylid anfon unrhyw ymholiadau'n 
ymwneud â darnau neu ailddefnyddio 
unrhyw wybodaeth yn y cyhoeddiad hwn 
i Adran Caffael a Thrwyddedu'r Brifysgol 
Agored - drwy e-bostio 
Rights-Generaleopenmail.open.ac.uk 
neu ffonio 01908 653511 


Golygwyd gan y Brifysgol Agored 


Wedi'i argraffu a'i glymu yn y Deyrnas 
Unedig gan CKN Print Ltd. 


Agored 


cymru 


BIBIC wales 


The Open 
University 


Y Brifysgol 


Wales Cymru 


OPEN LEARN 

The UK’s biggest free learning website 
from The Open University. You will find a 
wealth of information on the subject of 
Wales and its history by visiting 
open.edu/openlearn/storyofwales 


THE OPEN UNIVERSITY IN WALES 

People love studying with The Open 
University in Wales - that’s why The OU 

is continually voted the top university in 
Wales for overall student satisfaction. 
Over 10,000 students from virtually every 
community in Wales study with The OU, 
making it the nation’s leading provider of 
part-time undergraduate study. For more 
information go to 
www.openuniversity.co.uk/wales 


DYSGU AGORED 

Gwefan dysgu am ddim fwyaf y DU 

gan y Brifysgol Agored. Mae toreth o 
wybodaeth am Gymru a hanes Cymru ar 
gael yn 
open.edu/openlearn/storyofwales 


Y BRIFYSGOL AGORED YNG NGHYMRU 
Mae pobl wrth eu bodd yn astudio gyda’r 
Brifysgol Agored yng Nghymru - dyma 
pam eu bod yn ei henwi fel prifysgol 
orau Cymru yn rheolaidd o ran boddhad 
cyffredinol myfyrwyr. Mae dros 10,000 
o fyfyrwyr o bron pob cymuned yng 
Nghymru yn astudio gyda’r Brifysgol 
Agored, felly ni yw prif ddarparwr 
astudiaethau israddedig rhan amser y 
wlad. Am ragor o wybodaeth ewch i 
www.openuniversity.co.uk/wales 


St David 
Tydde 


Have 
Hwlff; 
o 
a 
Pemk 
Penfre 


Aberystwyth 


7 
e 
anorbier Castle 


Castell Maenorbyr 


g diff 
aerdydd 


ry 
Y Barri 





FRONT COVER IMAGE: People Like Us sculpted by John Clinch in 1993, located in Cardiff Bay 
LLUN Y CLAWR BLAEN: Pobl Fel Ni a gerfluniwyd gan John Clinch yn 1993, lleolwyd ym Mae Caerdydd 


SUP 017688 


